BARDDONIAETH, 


FY EWYTHR CYDWALADR 
“Yr oeddwn yn Ngwanwyn fy oes 
A blod'yn íy ieigtyd yn llon; 
Heb wybod am lymder un loes 
I chwerwi melusder fy mron; 
Na chynal un gofal yn ddyfal am Gn a 


Ond chwareu'n galonog; wych, enwog, a chwim, 


“Ond O! fy ieuengtyd, mawr werth, 

Aeth ymaith fel ewyn y don; 
;O'r braidd y ce's wisgo fy nerth 
”_ Cyn rhoddi fy mhwys arfyfífon; . 
Drychiolaeth hyll, araf, syn, llwyd 'burt, difri, 
A'i enw yn henaint a ddaeth ataf íi. 


““Cyffroi mewn eynfigen a wnaeth 

Pan welodd fi'n chŵaret mewn hoen, 
Heb rith o dosturi, fe ddaeth 

l'm gwisgo â mantell o boen; 
Ergydiodd fy mhabell nes ysgwyd pob hoel, 
A'm gadael yn druan a'm coryn yn foel. 


“ Ergydia y Gwanwyn yn hardd 

Egwyddor fywydawl i frig 
Pob coeden :—pob maes a phob gardd 

A chwarddant, a gwerdd fydd pob gwig ; 
Ond awel lem Hydref a'u gwywa bob un, 
A?u gadael mor ddidrefn ag annhrefn ei hun. 


“Yn nhymor fy ie'ngtyd fel hyn, 

Llawn bywyd—llawn harddwch— llawn nwyf, 
Fe! bugail ar lethr y bryn 

Yr oeddwn: ond O! fel yr wyf, 
Daeth awel lem henaìnt dros fynwent y llan, 
A gwywodd fy nhegwch yn llwyr yn y fan. 


“ Ail wisgo ei blodau wna'r ardd, 
Ail ddeilio wna'r coedydd yn ngbyd; 
Ail agor wna'r rhosyn yn hardd, 
Ail enir holl anian i gyd; 
Yr adar fu'n cysgu, ail ganant mewn bri, 
Er hyn ni ddaw ie'ngtyd yn ol ataf fi. 
“ Gostegodd per lais merched cân, 
Aeth duwies cerddoriaeth yn fud ; 
Te oerodd---díffoddodd ei than, 
A drylliwyd ei holl offer drud'; 
Yn llechres adgofion mae pob peth oedd wych, 
A'r corff oedd dra heini” yn edwi mewn nych. 


“Fe giliodd y gwrid eoeh o'm grudd, 
Mi gollais fy nanedd i gyd ; 
Y llygaid oedd lon sydd yn bud 
Adfeilio mae'r babell o hyd; 
Nis gallaf, gan henaint, ddim codi fy mraich, 
Mae'r anadl yn pallu a'r einioes yn faich, 
“ Yn iach i fywiogrwydd a grym, - 
Yniachi lawenydd y llawr; 
Daeth gofid ac alaeth 1ra llym 
i'u llethu a'm nychu yn awr; 
Mae angel marwolaeth yn minio ei gledd, 
A minau'n wywedig ar geulan fy medd. 


“ Yn fuan, yn fuan mi af, 
I orweddistafell y glyn ; 
Eiddunaf drugaredd. fy Naf 
I'm henaid: mae'm llygaid yn llyn; 
Fy nghysur mewn henaint yw gobaith cael by 
NW ie 'ngtyd ac urddas yn ninas fy Nuw.” 


ST. O H. TEGAI 


îs “if 





